NLRLN ALA NLL 

"BAN SAKI AHLULBAITI BA 
NA KAMA SAHABBAI" 

LABARIN 

SHEIKH ALI DAN MUHAMMAD AL-KADHIBI 

WANI MALAMI DAN KASAR BAHARAIN DA ALLAH YA GANAR DA SHI 
TAFARKIN GASKIYA YA DAWO DAGA RAKIYAR SHI’ A 


FASSARAR 

MUHAMMAD MANSUR IBRAHIM 


Cibiyar Nazarin Addinin Musulunci 
Ta Jami’ar Usmanu Danfodiyo, Sokoto 



BUGUNAFARKO 1435H/2014M 

ISBN 9960 - 49 - 972-3 

Hakken buga wannan littafi na Mu’assatu Ahlilbaiti Was Sahaba Najeriya ne. 

Wanda yake son buga shi saboda Allah yana iya tuntu6ar mu a Cibiyar Sahabbai da ke kusa da 
tankunan ruwa, a shiyyar tsohuwar kasuwa da ke Sokoto 

Ko kuma ya tuntu6i mai fassara a adireshinsa 
mansursokoto@yahoo.co.uk 


2 



BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM 


GABATARWA 

Godiya ta tabbata ga Allah, godiya mai yawa, mai tsarki, mai albarka wadda ta cike 
sammai da kasa da duk abin da Allah ya so bayan su. Tsira da amincin Allah su tabbata 
ga za6a66en bawansa, cikamakin manzanninsa; annabi Muhammad da iyalansa da 
sahabbansa da duk wadanda suka bi su da kyautatawa har rana ta karshe. Bayan haka: 

Na yi wannan dan rubutu ne don in zayyana ma mai karatu wasu ‘yan nazarce nazarce da 
wasu ‘yan tambayoyi da na yi ma kaina har suka ja ni zuwa ga gaskiya wacce ban ta6a 
tunanin - a can baya - zan iya janyuwa zuwa gare ta ba. 

Rikici ne ba na wasa ba, kuma aiki ne ja; mutum ya bar abin da ya saba da shi kuma ya 
gaje shi daga iyaye da kakanni idan ya gane cewa gaskiya ita ce sa6aninsa. Ba ni kacfai 
abin ya shafa ba, da yawa wadanda suka karar da rayuwarsu a wajen kare wata manufa 
ko tabbatar da wata akida, kwatsam! Sai Allah ya ganar da su cewa ba a kan daidai suke 
ba. A nan ne mutum zai yi ta fama da rikici a tsakanin sa da zuciyarsa amma idan ya 
daure sai Allah ya yi ma sa gamon katar. A nan ne mutum zai gane cewa, riko da 
ru6a66iyar akida don kawai son zama tare da ‘yan uwa da dangi bai kamata ba. Idan 
mutum ya yi haka to, ya yi cinikin duna wanda ba shi da riba sai hasara. A maimakon 
haka kamata ya yi mutum ya yi riko da gaskiya a lokacin da ta bayyana gare shi. 

Baban Khalifi 

Muhammad Al-Kadhibi 


3 



Tuna Baya 


Tun da farko na tashi a gidanmu na tarar da iyayena masu tsananin kula da riko da 
addinin Shi’ a. Ban yi way on sanin mahaifma ba sai dai kawuna wanda ya rike ni tsakani 
da Allah bayan mutuwar mahaifm nawa. Kawuna yana cikin shehunai masu rawani, 
kuma ya yi karatu a Hauza ta yankin Jadd Hafs a kasar Bahrain, bayan nan kuma ya samu 
karin ilimi a babban birnin Kum na kasar Iran. 

Ba zan manta yadda kawuna yake kula da mu yana ba mu tarbiyya ba, yana hana mu 
cudanya da 6ata gari don kada su gur6ata mu. A ranar da ya ji ina cewa zan karanci 
ilimin kida a jami’a idan na gama makarantar sakandare 6ata ransa ya yi, sannan ya kira 
ni cikin lumana ya lurar da ni, ya ce, ka ga ni, sa’ad da nake yaro irinka ban samu mai 
dora ni a kan hanya ba. Ya rinka rarrashi na har ya canja min ra’ayi. Watakila da yanzu 
ni wani shahararren makacfi ne. 

Mahaifiyata ita kuma ba ta da aiki sai jiran lokutan bukukuwa wadanda ake yi akai akai 
don ray a addinin Shi’ a. Tana bugun gaba da shiga a cikin su tana ganin - ta haka - za ta 
samu falalar hidimar sayyidi Husaini. Sau da yawa takan je bukukuwan ko ba ta da 
lafiya. In aka yi ma ta magana sai ta ce, ai shiga wannan sha’ani shi ne maganin ciwonta. 
Mahaifinta kuwa sana’arsa itace yin ganguma da ake kidl da su a bukukuwan Ashura da 
sauran bukukuwa da makokai da ake yi a koda yaushe. Wani abin da mai karatu zai so ya 
sani shi ne cewa, dukkan mu muna bin tafarkin shehun mai ami ayatullahi Al-Khu’i ne. 

A lokacin kuruciya babu abin da yake ba ni sha’awa kamar in halarci makokin Haji 
Abbas a unguwar Hammam ta garin Manama. Idan lokacin ya yi za ka gan ni tun da safe 
na ridi tuta na shiga gaban jama' a. Bayan da na girma kuma ina cikin masu bugun 
bayansu da sarkoki idan ana wannan buki. A makaranta ma babu abin da muke bukata 
kamar a ce yau ranar makoki ce ko wani buki daga cikin bukukuwan addini tun da yake 
ta nan ne muke samu mu dan shakata. Ita kuma hukumar makaranta tana karfafa mu 
sosai a kan halarta. A nan ne dalibai maza da mata suke haduwa ayi ta rasa soyayya. 

A gidanmu na tarar da ana yawan alwashi. Misali, gwaggona da muke tare da ita ta 
kasance tana yawan 6ari (zubewar ciki). Don haka sai ta yi alwashi ga Imam Ali cewa, 
idan Allah ya ba ta cfa kuma ya raya shi za ta rinka zuwa da shi wurin makokin Ashura na 
kowace shekara yana sanye da likkafani, kuma zai hau doki ana shafa ma sa jinin ‘yan 
makoki da yake fita daga jikinsu a sanadiyyar dukan da suke yi ma kawunansu. Ana haka 
kuwa sai Allah ya bai wa gwoggona da namiji aka sa ma sa suna Akilu 1 . Sun yi shekara 
suna cika wannan alwashi da shi har sai bayan da ya girma ne ya ki amincewa da ci gaba 

1 Cikakken sunansa shi ne Akilu Abduljalil Al-Ahmad. 


4 



da yin haka. Ya ce ma su ya bincika kuma ya gano yin alwashi ga wan in Allah bai 
halalta, kuma idan an yi ba dole ne a aiwatar ba. Ni ma dai na samu wata matsala mai 
kama da ta Akilu. Domin kuwa lokacin da nake yaro karami na yi fama da ciwon wuya 
wanda ya sa aka yi mani tiyata ta farko ba ta yi ba, aka sake yin ta biyu. Abin ya tayar ma 
mahaifiyata hankali matuka sai da ta je neman shawara wurin shehi ya ce ma ta, ta je ta 
yi alwashi a wata hubbare da ke Manama cikin yankin As-Sakiyya. Ita kuma kamar 
yadda duk ‘yan Shi 'a suka kudurta ta dauka cewa kaburbura suna iya yin wani abu idan 
an bukace su ta irin wannan hanya. Wannan maganar sai da aka bijiro da ita bay an na 
canja sheka zuwa tafarkin Sunna, suka ce wai na ci amanar Ahlulbaiti tun da su ne suka 
warkar da ni kuma ba domin su ba da yanzu wai, ina cikin marigaya! Suka yi ta yi ma ni 
barazana cewa idan ban koma ma addinin Shi’ a ba to duk abin da ya same ni in kuka da 
kaina. Cikin ikon Allah a yanzu wannan hubbaren an rasa ta don an gano cewa babu 
kabarin kowa a cikin ta, shirme ne kawai irin na jahilai. 2 


Karamomin Shi’ a 

Bayan cikawar babban marji’inmu kuma shugaban Hauza ta Najaf Ayatullahi Al-Khu’i, 
an yi wani jerin gwano a garinmu dauke da makara don suranta jana’izarsa. Ba mu watse 
daga wannan jerin gwano ba sai ga labari ya yadu cewa, a unguwar Al-Makharika an ga 
hotonsa a cikin wata. Kuma duk da yake a cikinmu babu wanda ya ga haka da idonsa 
amma kusan kowa ya gaskata kuma mutanen garin Manama duk sun ba da gaskiya ga 
wannan karama musamman dai mata. Wani abokina da nake kusa da shi a taron ya ce 
min, wai kuwa kai ka ga wani abu? Na cfaga kai na kalli sama na ce ma sa ni kam ban ga 
kome ba. Sai ya ce ko ni ma haka. Sai na ce to, me ya sa kake ba da himma wajen yada 
wannan labari kamar ka gani da idonka? Sai ya ce, ba ka ganin yadda kowa ya raj a’ a ga 
wannan batu? Ko dukan ka zasu iya yi fa idan ka musanta! Sai muka bushe da dariya. Ba 
zan manta ba wani daga cikin mazauna Manama da shi ma jita jitar ba ta gamsar da shi ba 
cewa ya yi, to ai ko manzon Allah Sallallahu Alaihi Wa ’alihi Wasallam da ya cika ba mu 
ji ya bayyana a cikin wata ba! 


2 A shekarar 1425H/2004M wasu jahilai sun sake lika wadan nan kyallaye masu dauke da 
bayanin hubbaren har da cewa wai, akwai sawun Imam Mahadi a wurin. 


5 



Me ya Raba ni da Addinin Shi’a? 

Ba zai yiwu in yi ma kaina shedar zama na kirki ba. Amma kuma akwai wasu ababen da 
rayuwata ba ta iya natsuwa da su ba ko dadai. Abubuwa guda uku ne na dade ina samun 
kaikayi a cikin zuciyata game da su a addinin Shi’a. Wadannan abubuwa sun hada da: 
zagin sahabbai da cin mutuncinsu da auren wucin gadi sannan da kiran wanin Allah don 
neman kusanci ko neman agaji da biyan bukata. Wadannan abubuwa sun dade suna 
damu na a cikin rayuwata har kafin Allah ya yi min gamon katar da gane gaskiya in koma 
ma akidar Ahlussunna wadanda aka tashe mu a kan tsananin adawa da gaba da su. 

1 . Zagin Sahabbai da Cin Zarafin su 

Kamar ko wane dan Shi’a na tashi ina kyamar su da ganin laifin su bisa irin 
tatsuniyoyin da malamanmu suke shara mana a kan su. Amma fa ban ta6a zagin su 
irin yadda na ji mutane suna yi ba. Wannan tun da farko na tsane shi domin a gani 
na zagi ba ya cikin ayyukan alheri. Hankalina ya kasa yarda cewa, a cikin addini 
da kuma ayyukan lada akwai zagi da dibar albarka ko da kuwa a wurin najasa 
kamar yadda fitaccen malamin nan Muhammad At-Tusirkani yake cewa a cikin 
littafinsa La ’alii Akhbar. 

Ka sani mafi dace war lokaci da wuri da yanayin da za a la ’ance su 
shi ne lokacin kama ruwa. Idan ka zo fitsari ko ba-haya da kuma 
wurin kawar da najasa ka yi ta fadi kana maimaitawa ba tare da 
kyakkyaftawa ba, kana cewa: “Ya Allah ka la ’anci Umar sannan 
Abubakar da Umar, sannan Umar da Usman sannan Umar da 
Mu’awiyah. Ya Allah! Ka la’anci A’isha da Hafsa da Hindu da 
Ummul Hakam da duk wanda ya yarda da aikinsu har ranar tashin 
kiyama. 3 

Daga nan ne na fara samun damuwa a cikin wannan addini. Littattafanmu 
na da da na yanzu a makare suke da zancen kafircin sahabbai da cewa sun yi 
ridda bayan cikawar manzon Allah Sallallahu Alaihi Wa ’alihi Wasallam. Daga 
nan kuma sai aka gina la’antar su da barranta daga gare su. Dubi abin da ya zo a 
cikin Rijal As-Kasshi daga Hanan cfan Sudair daga babansa daga Abu Ja’afar 
Alaihis Salam cewa: “Mutane duk sun yi ridda bayan manzon Allah Sallallahu 
Alaihi Wa ’alihi Wasallam in ban da mutane uku. Sai na ce ma sa su wane ne 
ukun? Ya ce, Mikdad dan Aswad da Abu Dhar Al-Ghifari da Salman Al-Farisi. 


3 La ’alii Akhbar na Muhammad At-Tusirkani (4/92). 


6 



Wacfannan su lie wacfanda suka ki yarda su yi ma Abubakar mubaya’a har sai da 
aka zo da Imam Ali aka tilasta shi yin mubaya’ar. 4 

Wasu ruwayoyi sun kara mutane hudu a cikin wacfanda suka tsayu a kan 
musulunci ba su yi ridda ba, sai adadin ya kai bakwai, amma bai wuce hakan ba. 
Wannan shi ne abin da ruwayoyin suke kawowa. An kar6o daga Al-Haris dan 
Mughira An-Nasri ya ce, na ji Abdulmalik dan A 'ay an yana tambayar baban 
Abdullahi Alaihis Salam, yana ta tambayar sa a kan wannan har sai da ya ce, 
kenan dai mutane duk sun halaka gaba daya? Ya ce, eh wallahi dan A’yan. 
Mutane sun halaka ga baki daya. Ya ce ma sa na gabas da na yamma? Ya ce, ai 
duk sun afka cikin 6ata, sun halaka sai mutane uku kawai. Sa'ann nan daga baya 
Abu Sasana ya riske su. 5 

Addu'ar da ake kira “Du’a’u Sanamai Kuraish”; Addu'ar gumakan Kuraishawa 
biyu da ire-irenta wacfanda suke cike da la'antar mukarraban manzon Allah 
Sallallahu Alaihi Wa ’alihi Wasallam Abubakar da Umar duk sakamakon wancan 
tunanin ne da aka gina shi a kan wadancan ru6a66un ruwayoyi da suka ci karo 
da AlRur’ani. 

Akwai wani lokaci da na tsaya kurum na nazarci ayar AlRur’ani in da Allah 
Tabaraka Wa Ta ’ ala yake cewa: 

“Kuma da wacfanda suka yi gabaci na farko daga muhajirai 
da ansarai da wacfanda suka bi su da kyautatawa, Allah ya 
yarda da su, kuma sun yarda da shi, kuma ya yi ma su 
tanadin gidajen aljanna wacfanda koramu ke gudana a 
karkashin su, suna madawwama a cikin su har abada, 
wannan shi ne rabo babba”. Suratut Taubah:100 

Sai na ga cewa fa wannan aya ta bayyana karara yadda Allah Tabaraka Wa 
Ta’ala ya nuna amincewarsa ga magabatan musulmi da suka ha cfa da muhajirai 
da ansarai, cikin su kuwa har da irin su Abubakar da Umar da Usman da Dalhatu 
da Zubairu da Sa’adu cfan Abu Wakkas da Abdullahi dan Mas’ud da Sa’adu cfan 
Mu’azu da duk wanda ka ga damar ka kirga a cikin su wacfanda a yanzu haka 
‘yan Shi ’a suke cfebe ma albarka. 


4 Al-Kafi ( S/245) da Ad-Darajat Ar-Rafi ’a, shah na 2 1 3 . 

5 Ardabili ya ce, Abu Sasana sunansa shi ne Husaini dan Mundhir, kuma ana ce ma sa Abu 
Sinan. Sa’an nan ya kawo wannan riwayar daga Al-Kashhi. Duba: Jami ’ Ar-Ruwat ( 2/387). 


7 



A nan ne na tambayi kaina cewa, ya za ayi sahabban annabi su zalunci Ali 
Radhiyallahu Anhu su Rwace ma sa hakken shugabanci ga su kuwa su ne Allah 
ya shelanta ya yarda da su har ya yi ma su tanadin gidajen aljanna?! Idan dai har 
manzon Allah Sallallahu Alaihi Wa ’alihi Wasallam ya cika yana mai amince mu 
su, kuma Alkur’ani ya sanar da yardar Allah macfaukakin sarki a gare su, to, ta 
yaya za su ja da bay a su lalace; su fa da cikin fitina kai tsaye bay an cikawar 
maigidansu?! Ya kuma za ayi wadannan su canja littafin Allah, su yi ma 
hukunce-hukuncen addini gyaran fuska?! To, wai kam tun farko Allah ya san za 
su canja ne su ja da bay a ko kuwa ya ya? Domin kuwa duk musulmi ya yarda 
cewa, Allah ya san jiya da yau da gobe, ba abin da yake 6oyuwa a gare shi. To, 
idan kuwa Allah ya sani mene ne matsayin ayoyin yabo da ya saukar a kan su? 
Idan har malaman Shi’a ba suna son su ce macfaukakin sarki ya cuci musulmi ba 
ne da ya saukar da ayoyin yarda a gare su kuma ya sanya surukuta a tsakanin su 
da manzonsa suka aurar da ‘ya’yansu gare shi suka kuma auri nasa ‘ya’yan 
alhalin ya san cewa munalukai ne, da zasu yi ridda. Idan ba haka malamn Shi’a 
nufi ba to, mene ne manufarsu? Me ya sa Allah macfaukakin sarki bai fadl 
gaskiyar lamarinsu ba in haka ne don a sani? Rashin samun gamsasshiyar amsa 
ga wadannan tambayoyi ya ja ni zuwa fahimtar cewa, Allah ya amince ma su 
amincewa ta har abada kuma ba zai bari su ja da baya ba tun da ya furta kalmar 
amincewa a gare su. Kuma ya sani - a cikin iliminsa na azaliyya - cewa, za su ci 
gaba da bin tafarkin da fiyayyen halitta ya cfora su a kan sa ila yaumil kiyamati. 
In ba haka ba da babu yadda za ayi ya rubuta a mafi tsarkin littafinsa cewa ya 
yarda da su. Kamar yadda ya fada a wata ayar: 

Hakika, Allah ya yarda da mummunai a lokacin da suke yi ma 
ka caffa a karkashin bishiyar nan, sai Allah ya kalli abin da ke 
cikin zukatansu, sai ya saukar da natsuwa a gare su, ya saka ma 
su da budi na kurkusa. Suratul Fathi:18 

“Wadanda kuwa Allah ya ba mu labarin ya kalli abin da ke cikin zukatansu, a 
sakamakon haka har ya saukar da natsuwa akan su, ba ya halalta wani ya sa 
shakku cikin lamarinsu.” 6 


6 Al-Fisalxra. Ibnu Hazm (4/225). 


8 



2. Auren Wuccin Gadi (Mut’ah): 

Shi dai wannan aure duk da yake mun tashi mun tarar ana yin sa, ana kuma halasta 
shi, kai liar ma ana sanya shi cikin aikin lada, da dai zuciyata ba ta natsu da shi ba. Tun 
kafin na san dalilan haramcinsa sau da yawa nikan ce da mutum a cikin tattaunawa “kana 
son a yi da kanwarka”? Kafin ya ba ka amsa sai ka ga nan take ya fusata. Wato dai a 
akidance mun yarda da shi amma a birnin zuciyarmu muna jin ba dadi! 

Gaskiyar magana ita ce, an ta6a halasta wannan auren a wani dan kuntataccen 
lokaci a zamanin manzon Allah Sallallahu Alaihi Wa ’alihi Wasallam bisa kamawar uzuri 
da lalura, daga bisani kuma aka shelanta haramcin sa har zuwa ranar alkiyama. Wannan 
ya zo karara a cikin ingantattun riwayoyi daga manzon Allah Sallallahu Alaihi Wa \ alihi 
Wasallam. Abin ban mamaki ma shine yadda ruwayoyin Ahlulbaiti amincin Allah ya 
tabbata a gare su suka bayyana muni da haramcin wannan aure da zargin masu yin sa. 
Amma idan ka bijiro da su ka ce, me ya sa ba mu aiki da wadannan riwayoyin sai ka ga 
malami ya turo ma ka hajar mujiya. Ba zai ce ma ka uffan ba. Ga kadan daga cikin irin 
wadannan riwayoyin: 

a) An kar6o daga Abdullahi dan Sinan ya ce, na tambayi baban Abdullahi Alaihis 
Salam game da hukuncin auren Muf ah, sai ya ce, “kada ka kazanta kanka da shi ”. 

b) Ali dan Yak din ya tambayi Abul Hasan Alaihis Salam game da auren Muf ah sai 
ya ce ma sa: “me ya hada ka da shi? Allah ya raba ka da shi”. 

c) An kar6o daga baban Abdullahi Alaihis Salam cewa, babu masu yin auren Muf ah 
a wurinmu sai fajirai. 7 

d) Acf-Dusi a cikin Al-Istibsar ya ruwaito daga Amru dan Khalid daga Zaid dan Ali 
daga iyayensa daga Ali dan Abu Dalib Radhiyallahu Anhu cewa, annabi 
Sallallahu Alaihi Wa ’alihi Wasallam ya haramta cin naman jakan gida da kuma 
auren Muf ah. 8 

Duk da ingancin wannan riwaya sharhin da Dusi ya yi ma ta kawai shi ne cewa, 
“Dole ne mu dauki wannan riwaya a matsayin cewa, an fade ta ne bisa takiyya (waskiya) 
domin ta dace da riwayar amawa (Ahlus-Sunna). To, ka ji fa! Ali cfan Abu Dalib 
Radhiyallahu Anhu wai, ya yi ma manzon Allah Sallallahu Alaihi Wa ’ alihi Wasallam 
karya da sunan takiyya! ! 


7 An-Nawadir na Ahmad dan Isa Al-Kummi, shah na 87. 

8 Al-Istibsar na Dusi (3 142) 


9 



3. TufKa da Warwara a Cikin Addinin Shi’a: 


A lokacin kuraciya mun saba da raya dararen Ashura da kuka da marin fuska da 
yanka jiki muna tuna kisan sayyidi Husaini A hi i his Salam amma da dai rana ba mu ta6a 
tsayawa mu yi tunanin hujjar yin haka a addini ba. Shin wai Allah ne ya yi umumi da 
haka ko manzonsa? Ko kuwa dai lamarin son zuciya ne kawai? Malamanmu ba za su 
ta6a bari hankalinmu ya je can ba. Ina! Dubi irin fatawar da Tibrizi ya bayar da aka 
tambaye shi mene ne hujjar makokin Husaini A lathis Salam da ake yi? Kuma ko imamai 
sun koyar da yin sa? Ga amsar da ya bayar: 

A da can hnainan Shi’a sun rayu a zamanin da ake yin takiyya, babu 
‘yancin bayyana ra’ayi saboda tsoro. Saboda haka ba a hujja da 
lokacinsu don ba su samu dama ba, da sun rayu a irin zamaninmu da 
babu shakka za su yi wadannan makokai saboda alamomin addini ne 
kamar yadda muke yi, kamar kafa bakar tuta a kofofin gidaje da 
cibiyoyin addini don bayyana bakin ciki. Yin haka yana da kyau 9 

To, ka ga a nan ba wata hujja sai son zuciya. Ba umurnin Allah ba ne ba na manzo 
ba, ba kuma wani Tmami da ya ce ayi haka. Amma kuma ana kiran haka wai, raya 
addinin Allah ko alamomin addinin sa. 

Idan ka yi duba da kyau za ka samu riwayoyin imamai da tsofaffin malaman Shi’a 
sun ci karo da wannan sabon addini da ‘yan Shi’a a duniya suke yi. Ga wasu ‘yan misalai 
kadan: 

1. Ibnu Babawaihi Al-Kummi ya riwaito cewa, yana daga cikin kalaman annabi 
Sallallahu Alaihi Wa ’alibi Wasallam da ba wanda ya riga shi fadar su cewa, 
“Kukan mutuwa na cikin al’amurran jahiliyya”. 10 

2. Acf-Dabarsi ya riwaito daga Ali Alaihis Salam cewa, “abubuwa guda uku na cikin 
lamurran jahiliyya wadanda mutane ba za su daina su ba har ranar tashin kiyama: 
neman ruwan sama ta hanyar duba taurari da sukar asali da dangantakar mutane da 
kuma kukan mutuwa”. 1 1 

3. Majlisi ya riwaito daga Ali Alaihis Salam cewa, lokacin da Allah ya kar6i ran 
Ibrahim dan manzon Allah Sallallahu Alaihi Wa ’alibi Wasallam, manzon Allah 
Sallallahu Alaihi Wa ’alibi Wasallam ya umurce ni in yi ma sa wanka in sa ma sa 
likkafani da turare, sannan ya ce in dauko shi zuwa Baki’a in da ya yi ma sa salla. 


9 Sirad An-Najat, na Khu’I, mulhak a juz’i na biyu, shall na 562. 

10 Man La Yahdhumhu Al-Fakih, na Kummi (4/376). 

11 Mustadrak Al-Wasa 77 na Nuri Acf-Dabarsi (1/143-144). 


10 



A lokacin da ya gan shi a kafe sai manzon Allah Sallallahu Alaihi Wa ’ alibi 
Wasallam ya fashe da kuka. Mutane kuwa duk sai suka yi ta kuka har muryoyinsu 
suka cfaukaka mazansu da mata. A nan ne sai manzon Allah Sallallahu Alaihi 
Wa’alihi Wasallam ya hane su hani mai tsanani. Ya ce, idanu suna kuka, zuciya 
tana damuwa amma ba za mu furta kome ba sai wanda yake yardar da Allah 
madaukakin sarki. Lalle, mun shiga damuwa da rash in ka, lalle muna cikin bakin 
ciki..”. 12 

Dubi yadda lamari ya canja daga zaman makoki na cikin ayyukan jahiliyya - 
kamar yadda manzon Allah Sallallahu Alaihi Wa’alihi Wasallam da sayyidi Ali 
Radhiyallahu Anhu suka facfa. A yanzu sai aka mayar da makoki cikin alamomin addini! 
Saboda hujjojin da suka hana makoki sun yi yawa kuma sun zama karara Dusi da Ibn 
Hamza suka bayyana haramcinsa. Dusi ma cewa ya yi malaman zamaninsa duk sun hacfu 
a kan haramcin sa. 13 

Haka kuma riwayoyi sun bayyana cewa, marin fuska da dukan kirji na cikin 
bidi’oin da Allah da manzo ba su yarda da su ba bale kuma imamai. 

Imam Al-Bakir Alaihis Salam yana cewa, mafi tsananin raki shi ne hargowa da 
kiran wayyo Allah da marin fuska da dukan kirji da cire gashin kai. Kuma duk wanda ya 
yi irin wannan to, bai yi hakuri ba, sannan ya kauce ma godaben shiriya”. 14 

Sai kuma riwayar da aka kar6o daga sayyidi Husaini Alaihis Salam a lokacin da 
yake wasici ga ‘yar uwarsa Zainab yana cewa: 

Ya ke yar uwata! Kiji tsoron Allah. Ki yi makoki irin wanda Allah ya 
yarda da shi. Ki sani duk halittun da ke bis a dor on kasa za su mutu, na 
sama ma ba za a bar su ba. Ko wane mai rai sai ya dandani mutuwa in 
ban da ubangiji kadaitacce mahalicci, wanda ya kaga halittar bayi ya 
hukunta ma su mutuwa da tashi a bayan ta cikin ikonsa. Ki sani 
mahaifana da dan uwana - Al-Hasan - duk sun fi ni. Kuma duk 
wanda ya rasa wani abin kaunarsa ya tuna rashin da muka yi wa 
manzon Allah Sallallahu Alaihi Wa ’alibi Wasallam. 

Sa’an nan ya kara ma ta da cewa: 


12 Bihar Al-Anwarna. Majlisi (82/100-101). 

13 Az-Zikra na Shahid A-Awwal, shah na 72. 

14 Al-Kafiwa. Kulini (3/222-223) da Al- Wall na Faid Al-Kashani (13/87) da Wasa’il As-Shi’ah 
na Amili (2/915). 


11 



Ya ke yar uwata! Ina hacfa ki da Allah, Idan na mutu kada ki yaga tufa, 
kada ki mari fuska, kada kiyi ihu ko ki ce wayyo Allah. 15 

Wannan ne ya sa Muhammad dan Makki Al-Amuli wanda aka fi sani da As- 
Shahid Al-Awwal ya cirato daga Dusi cewa, mari da yanka jiki da cirar gashi duk 
haramun ne saboda suna nuna kin yarda da kaddara da fushi da yin Allah. Haka ya kawo 
shi a cikin Al-Mabsucf. 16 

Sanya bakaken kaya shi ma laifi ne kamar yadda zancen sayyidi Ali A la i his Salam 
yake nunawa in da ya ce: Kada ku sanya bakaken tufa domin irin suturar Fir' auna ce. 17 

To, ka ji irin dalilan da suka ta da ha nk alina a kan abin da na tashi na tarar ana yi 
kuma aka koya mana a ranaikun makoki wanda a da muka cfauka cewa ibada ce mai 
girman lada. Sai ga shi da muka yi karatu mun gano cewa wata bidi’ah ce da take hannun 
riga da tafarkin manzon Allah Sallallahu Alaihi Wa ’alihi Wasallam da iyalan gidansa. 


Tsafi a Addinin Shi’ah 

Akwai wani shahararren malami a yankinmu na Kudhaibiyya wanda ya yi fice 
wajen magance matsalolin marasa lafiya da warware matsalolin mutane ta hanyar karanta 
AlRur ani da addu’oi. Mutane suna ganin sa a matsayin malamin kirki mai yawan 
karamomi. A lokacin da na koma tafarkin Sunna sai aka kai ma sa kara ta ana neman ya 
yi wani abu a kan haka. Da farko sai ya neme ni cikin lalama da rarrashi yana nuna min 
taren sa da mahaifma sannan ya kwance ma ni jakar ilimin da yake takama da shi in da ya 
bude AlRur ani kai tsaye ya cfan ja wasu ‘yan addu’oi sannan ya ba ni ya ce in karanta. 
Sai ga ayar da a cewar sa wai tana umurni na da in yi gaggawa in koma Shi’a. Ya ce, to 
ka gani Allah yana son ka da rahama da komawa kan tafarkin gaskiya. Don haka, wannan 
aya a yau za ta rinka bin ka duk in da ka shiga. Abin mamakin da ya biyo baya shi ne, a 
rannan duk in da na shiga sai na ji ana karanta wannan aya. Tun ba mu rabu da shi ba aka 
buda Radio sai ga ta ana karantawa. Da na je gida kuma ina buda Talabijin haka. Da abin 
ya ba ni mamaki sai na dauko Alkur’ani na buda, kwatsam sai idona suka fada a kan ta. 
A gaskiya wannan siddabaru nasa ya so ya rikita ni matuka har sai da na kasa bacci a 
wannan dare ina tunani. Daga bisani sai na ji ana yadawa cewa, wannan boka ya ba da 
busharar zan koma addinin Shi’a sai na ce a raina “Kifi na ganin ka mai jar koma ”! Da 
Allah ya tashi tona asirinsa sai ya bayyana ma ni jahilcinsa 6aro 6aro in da na yi ma sa 

15 Al-Malhuf, na Ibn Dawus, shah na 50 da kuma Muntaha Al-Amal na Dusi (1/481). 

16 Az-Zikra, shall na 52. 

17 Man La Yahdhuivhu Al-Fakih (1/163) da Wasa 11 As-Shi’ah (3/278). 


12 



tambayoyi da suka rikitar da shi a gaban jam a’ a kuma ya kasa amsawa. Daga karshe sai 
da ya nemi mararraba da ni bayan kuwa a da ya matsa ma ni lamba ba dare ba rana. Allah 
ya yi gaskiya da ya ce: Masihirci ba zai yi rabo ba a duk in da ya je. Suratu Daha: 69 da 
kuma in da buwayayyen sarkin ya ce: Lalle makircin Shaidan ya kasance mai rauni. 
Suratun Nisa ’:76. 

Irin wadannan mutane sai su ba ka mamaki. Me ya makantar da su daga ayoyin 
Allah da hadisan manzon Allah karara da suka hana sihiri, suka kafirta mai yin sa? Don 
me sai sun yi amfani da sihiri har wajen kira zuwa ga abin da suka cfauka shi ne 
musulunci? Babu wata hujja da za a gamsar da wanda ya yi ridda daga addinin Shi’ a sai 
ayi amfani da sihiri don jawo hankalinsa?! Ga fa riwayoyi nan birjik a littafanmu masu 
nuna haramci da hatsarin wannan abu. Annabi Sallallahu Alaihi Wa ’alihi Wasallam ya 
ce, “Ku nisanci ababe bakwai masu halakarwa. Na farkon su Shirka, na biyu Sihiri ”. 18 

Haka kuma an kar6o daga Ja’afar As-Sadik Alaihis Salam daga kakansa Ali 
Alaihis Salam cewa, duk wanda ya koyi sihiri kadan ko mai yawa to, ya kafirta. 19 

Har wayau daga sayyidi Ali Alaihis Salam yana cewa, duk wanda ya je wajen mai 
duba ya tambaye shi kuma ya gaskata shi to, ya kafirta da abin da aka saukar zuwa ga 
annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wa ’alihi Wasallam. 20 


Ta’assubancin ‘Yan Shi’a 

Ta’assubanci da ra’ayin rikau wasu halaye ne da ke sa mutum ya yi abin da bai 
dace ba. Ba zan ta6a mantawa da wasu ababe biyu masu nuna wannan ba. Na farkon ya 
faru ne a kaina. Dayan kuma a kan wani dan karamin yaro da bai ko isa yin magana ba 
tukuna. 

Bayan da labari ya yacfu cewa, na koma Ahalussunna watarana na hacfu da wata 
tsohuwa daga cikin j am a’ arm u da ake kiran ta Mamar Ibrahim. Na yi ma ta gaisuwar 
girmamawa kamar yadda aka saba har ma na kar6i kayan da take dauke da su don in 
taimaka ma ta. Bayan mun yi gaisuwar arziki sai ta tambaye ni, daga ina na fito? Na nuna 
ma ta masallaci cewa, daga wurin salla na fito. Kawai sai na ga ta fusata, ta tofa yawu a 
fuskata tana la’anta ta tana yi ma ni bakar addu’a, wai daman ta ji labarin na karkace na 
koma Sunna amma da farko ba ta yarda cewa gaskiya ne ba! 


18 Wasa ’ilAs-Shi’ah (15/330) da Bihar Al- Anwar { 78/1 13). 

19 Wasa ’ilAs-Shi’ah (17/148) da Bihar A /-Anwar (67/2 1 0). 

20 Mustadrak Al-Wasa 77(13/100). 


13 



Labari na biyu kuwa wani cfan Raramin yaro ne mai suna Umar da kakarsa ta je da 
shi wajen makoki, ya je yana wasa sai ya yi tuntu6e ya facfi. A garin rarrashinsa da ba shi 
hakuri wata mata ta zo tana shafa kansa tana ce ma sa “sannu. Ya sunanka?” shi kuma 
yana fadin “Umal” don bai iya fadin sunan ba. Da ta yawaita tambayar sa kuma ba ta 
gane amsar da yake fad! ba sai kakarsa ta ce “ya gaya ma ki sunansa Umar”! Ai kuwa jin 
haka kawai sai matar nan ta wuntsilar da shi tana la’antar sa tana cewa, tafi can! Allah ya 
la’ane ka, ya la’ani Umar da wanda ya sa maka suna Umar da duk wanda ma ya kira 
dansa da suna Umar. Kakar yaron sai ta zura ido tana ta kallon ikon Allah. 21 


Babban Ginshikin Shi’a ya Gantale 

Duk wanda yake nazari a cikin addinin Shi’a da sauki zai fahimta cewa, akidar 
Tmama wadda a kan ta suke gina so da kin mutane, kuma a kan ta suke amincewa da 
musuluncin mutum ko su kafirta shi. Wannan akida ba ayi nakudar ta ba sai bay an 
rasuwar wanda suke ce ma Tmami na sha day a Al-Hasan Al-Askari. A wannan lokacin ne 
suka rabu gida-gida, aka samu ‘yan sha biyu da ‘yan Isma’iliyya da sauran su. Kafin 
haka, duk ‘yan Shi’a abin da ya dame su shi ne tawaye a kan sarakunan Banu Umayya da 
na Banul Abbas. Babu wanda ya san cewa akwai imamai goma sha biyu a lokacin. 
Wannan ya sa duk wanda ya yi fito-na-fito da masu sarauta a wancan lokaci ‘yan Shi’a 
suke goyon bayan sa. Kamar yadda suka goyu bayan Zaid dan Ali haka suka goyu bayan 
Zun-Nafs Az-Zakiyya. 

Bari mu dan ta6a magana a kan abin da ya faru bayan kisan sayyidi Husaini. Shi 
dai Ali dan Husaini Zainul Abidin - wanda suke ce ma imami na hudu - gaba cfaya 
kaurace ma harkokin mulki da siyasa ya yi, ya himmatu wajen ibada. A kan haka aka san 
shi da tsentseni da yawan salla. Har ma shehunan malamai irin su Al-Mufid da Arbili 
suka riwaito cewa yana salla raka’a dubu a kowace rana. 22 Kuma duk ruwayoyinsa idan 
ka bibiye su ba su wuce wa’azi da addu’oi da hikimomi na rayuwa. Maganarsa a 
hukunce-hukuncen shari’a kalilan ce kwarai. Wannan karon batta da ke tsakanin 
matsayin da ya dauka da wanda ‘yan Shi’a suke son su dora shi a kai ya kai su ga kaga 
labarai na yabo da bajintarwa da karamomi duk dai don a tabbatar da shi a matsayin 

21 Wannan mata ba ta sani ba a nan ta la’anci iyalan gidan annabi ba ko guda daya ba. Domin 
kuwa kamar yadda Dabarsi ya kawo a cikin Flam Al-Wara (1/213) sayyidi Al-Hasan ya sa ma 
dansa suna Umar. Haka shi ma sayyidi Zainul Abidin Ali dan Husain ya sa ma dansa suna Umar 
kamar yadda Abbas Al-Kummi ya kawo a cikin Muntaha Al-Amal (2/59). Haka shi ma sayyidi 
Musa Al-Kazim ya rada ma dansa suna Umar kamar yadda Arbili ya kawo a cikin Kashf Al- 
Gumma Fi Ma ’rifatAl-A ’imma (3/3 1). To, ina amfanin jahilci idan ya hadu da taurin kan tsiya! 

22 Al-Irshad shah na 256 da Kashful Gumma (2/293). 


14 



Imam. 23 Amina a lokacinsa ba wata rawa da ya taka a fagen shugabanci. Kawai dai shi 
mai ilimi ne da matsayi a wurin jama’a kamar ire-irensa amma ba jagora ko shugaba ba. 

Dansa Zaidu dan Ali - wanda Zaidiyya ke riko a matsayin Tmami na biyar - ya yi 
mamaki matuka a lokacin da ya zo Kufa ya ji ana cewa mahaifinsa imami ne, akidar da 
wani da ake ce ma Mu’ min A d-DaR (ko kuma Shaidan A d-DaR) ya yada a garin. A 
zantawar da suka yi da shi ya tambaye shi cewa, ya aka yi duk zamana da mahifma bai 
ta6a facfa min haka ba alhalin tare da shi nake cin abinci har yakan cfauko loma ya ajiye 
min a gabana?. Yakan kuma dauko loma mai zafi ya huce ta sannan ya ba ni! Ya aka yi 
yake ji min tausayin zafin tuwo amma bai ji ma ni tausayin wutar lahira ba har ya 
karantar da kai wannan ni ya 6oye min shi?! Amsar da Shaidan Ad-DaR ya ba shi ita ce: 
“Allah ya sanya ni in zamo fansarka. Bai gaya maka ba ne don yana tausayin wuta a gare 
ka. Saboda idan ya gaya ma ka ba ka yi imani ba za ka shiga wuta. Ni kuma ya gaya min 
don bai damu ba, in na gaskata in tsira in ba haka ba in shiga wuta ba ruwansa. Kamar 
yadda annabi Ya’kub ya 6oye mafarkin dansa Yusuf bai fada ma sauran ‘ya’yan ba!”. 24 

To, ka ji fa! Wai cfan Imam ma bai sani ba har baban nasa ya rasu suna can 
Madina, sannan a kasar Iraki ya tsinci labarin daga wurin wani Shaidan Ad-DaR. 

Wannan wani 6angare ne na tarihin Shi 'a da bai kamata ayi fatali da shi ba. Akwai 
wasu abubuwa da ke warware akidar tun daga tushenta. Za mu dan fad! wasu daga cikin 
su. 


Akwai wasu hadissai da ke nuna cewa, ana iya samun imami amma duk ‘yan Shi 'a 
ba su san shi ba. Kuma har a shata ma su maflta idan haka ta faru. Wanda kuwa duk ya 
san yadda akidar imamanci take a wurin su ya san hakan ba za ta yiwu ba. Domin kuwa 
wajibi ne ga ko wane dan Shi’ a ya san imamai goma sha biyu da sunayensu da asalinsu. 

Kulini ya riwaito cewa, wani mutum ya tambayi Baban Abdullahi A la Hit's Salam : 
Idan na wayi gari na maraita ban ga imamin da zan yi koyi da shi ba ya zan yi? Sai ya ce, 
ka so duk wanda ka ga dama, ka ki duk wanda ka ga dama har Allah ya bayyanar da 
shi. 25 


23 Wannan kusan sunna ce ga masu biyar dariku da akidoji su yi ta kago labarai da almara don 
su nuna girman wanda suke biya. Kamar yadda mabiyan Isma’il dan Ja’afar As-Sadik suka rinka 
yi don su nuna yana cikin imamai. Haka ma ‘mabiyan darikar Rifa’iyya da Tijjaniyya da 
sauransu suke yi. 

24 AJ-Kafina Kulini (1/174). 

25 AI-Kaiina Kulini (1/342). 


15 



SaduR shi kuma riwaya ya yi daga Imam As-Sadik Alaihis Salam yana cewa: Ya 
ya za ku yi idan kuka dauki wani lokaci ba ku san imami nk u ba? Sai aka ce ma sa, to ya 
ya za mu yi? Sai ya ce, ku rika na farkon har na biyun ya bayyana. 26 

Haka kuma Kulini da Saduk da Mufid duk sun riwaito daga Isa dan Abdullahi Al- 
Alawi Al-Umari ya tambayi baban Abdullahi; Ja’afar dan Muhammad As-Sadik Alaihis 
Salam, ya ce ma sa: “Allah ya sanya ni fansar ka. Idan Allah ya sa aka wayi gari wata 
rana ban gan ka ba da wa zan yi koyi? Sai ya nuna Musa (Al-Kazim). Sai na ce, to, in ya 
wuce fa? Sai ya ce, ka yi koyi da ‘ya’yansa. Sai na ce, to idan suka mutu suka bar dan 
uwansu babba da dansu karami da wan ne zan yi koyi? Sai ya ce, da cfan zaka yi koyi. 
Kuma haka zaka rika yi har abada. Sai na ce, to idan ban san shi ba kuma ban san in da 
shi ke ba ya zan yi? Sai ya ce, ka ce: “Ya Allah! Ina ji6intar duk wanda ya rage daga 
cikin hujjojinka cikin ‘ya’yan imamin da ya gabata”. Idan ka yi haka ya ishe ka. 

Akwai kuma wasu riwayoyi masu yawa daga Zuraratu cfan A’ayan da Ya’kubu 
cfan Shu’aib da Abdul A’ala duk sun tambayi Imam As-Sadik cewa, idan wani abu ya 
faru ga imami ya mutane za su yi? Sai ya ce, su yi kamar yadda Allah ya ce: “Ina ma da 
wata kungiya daga cikin kowannen su ta fita don ta karanci addini.. ” zuwa karshen ayar. 
Sai na ce, to mene ne halinsu? Sai ya ce, suna da uzuri. Sai na ce, Allah ya sanya ni 
fansar ka. Masu jira ya za su yi kafin masu yin karatu su dawo? Sai ya ce, Allah ya jikan 
ka, kai ba ka san cewa a tsakanin annabi Isa da annabi Muhammad akwai shekaru dari 
biyu da hamsin ba? 27 Ai wasu sun mutu a kan addinin annabi Isa suna jiran annabi 
Muhammad, don haka Allah ya ba su lada ninki biyu. Na ce, to idan mun tafi sai wasu 
suka mutu a hanya fa? Sai ya karanta min ayar: “ Wanda duk ya fita daga gidansa yana 
mai hijira zuwa ga Allah da manzonsa sannan mutuwa ta riske shi to, ladarsa ta tabbata a 
wurin Allah Na ce, to idan mun isa a garin mun tarar Imam ya kulle gidansa ya shige ya 
zamu yi? Ya ce, wannan lamari fa ba ya kasancewa sai da lamari bayyananne. Shi ne 
wanda idan ka shiga a gari ka ce ina wanda wane ya yi ma wasici? Za a ce ma ka ga shi 
nan. 28 


Riwayoyi da yawa kuma sun nuna yiwuwar a samu imamin da shi ma bai san 
kansa ba. Ko kuma bai san imamin da zai gaje shi ba sai kusan mutuwarsa. A bayan ko 
wane imami sai ‘yan Shi 'a sun rikice a game da wanda zai gaje shi. Sukan zo wurin 


26 IkmaluddinYta. SaduR, shall na 348 da 350-351. 

27 Tazarar da ke tsakanin annabi Isa Alaihis Salam da annabinmu Sallallahu Alaihi Wasallam ta 
kai ninkin abin ba ya fada har ta wuce. Wannan ma na cikin dalilan da suka nuna riwayoyin duk 
zuki ta-mallau ne daga gungun jahilai. Daga mai fassara 

28 Tafsir Al-Ayyashi (2/117-118) da Al-Imama wa At-Tabsira Min Al-Haira shah na 226 da 
kuma Ikmal Ad-din, shall na 75. 


16 



wanda suka ce shi ne imam suna magiya ya fa da ma su wanda zai gaje shi kuma duk da 
haka sai sun shiga rudani da rikici a bayan mutuwarsa. 

Akwai babi a cikin littafin Basa’ir Ad-Darajat na Abu Ja’afar As-Saffar - daga 
cikin almajiran Imam Al-Askari - wanda aka sa ma sa suna kamar haka: Babi Mai 
Bayyana Cewa, Imamai Sun San Wanda za su yi ma Wasici Gabanin Mutuwarsu Daga 
Cikin Abin da Allah ya Sanar da su. 29 A cikin wannan babi malamin ya kawo riwayoyi 
masu tarin yawa, cikin su liar da wacce ya kar6o daga Abdurrahman Al-Khazzaz daga 
baban Abdullahi Alaihis Salam cewa, Isma’il dan Ibrahim yana da wani da karami da 
yake matukar kauna, kuma ya yi fatar ya yi ma sa wasicci da imama, sai Allah bai yarje 
ma sa ba. Allah ya ce ma sa wane dai ne. A lokacin da mutuwa ta zo ma sa, wasiyyinsa 
ya zo sai ya ce ma sa, idan mutuwata ta zo ga yadda za ka yi. Daga nan ne duk wani 
imami da zai cika sai Allah ya sanar da shi wanda zai gaje shi. A cikin wannan littafin da 
muka fa cfa har wayau, akwai babi mai taken: Babi Mai Bayyana Cewa, Imami ya San 
Wanda Zai Gaje Shi Ka fin Mutuwarsa. 

Wannan rashin tabbas da yake tattare da akidar imama a wurin ‘yan Shi 'a wanda 
ya kai ga ko imami bai san mai gadon sa ba sai ya zo mutuwa ya dacfa shigar da rudani a 
tsakanin ‘yan Shi’ a da sanya su hauragiya a tsakanin mutanen da suke tuhumar 
imamancin ya fada a kan su. Misali, har a lokacin da Zuraratu dan A’yan ya cika bai san 
wane ne imami a bayan Sadik ba, alhalin ya yi zamani da zamantakewa da Sadik da 
babansa Bakir dukan su. 

Zuraratu ya aiki dansa Ubaidullahi daga Kufa ya je Madina don ya shako ma sa 
labarin wane ne imami na gaba? Arnma sai mutuwa ta riske shi kafm dan nasa ya dawo. 
Don haka, ya dauko Alkur’ani ya dora a kirjinsa yana cewa, “Ya Allah! Ka sheda cewa, 
ina biyayya ga duk wanda Alkur’anin nan ya tabbatar da imamancinsa. 30 

Ka ga kenan da ya san cewa, Musa Al-Kazim shi ne imami na gaba a wancan 
lokaci da bai bukaci sai ya aiki yaronsa ba don ya nemo ma sa bayani. Da kuma bai shiga 
rudani da kokwanto a kan matsalar ba. 

Akwai labarin daya zo ta wurin Saffar da Kulini da Mufid da Kasshi wanda ya 
nuna cewa, wasu mukarrabai daga cikin almajiran imamai irin su Hisham dan Salim Al- 
Jawaliki da Muhammad cfan Nu’uman Al-Ahwal duk sun tafi da farko a kan cewa, 
Abdullahi Al-Afcfah shi ne imamin da zai gaji babansa Ja’afar As-Sadik. Sun dogara ne 
kuwa ga riwayar da ta zo a kan cewa, babba shi ne magaji matukar ba ya cfauke da wata 


29 Basa ’ir Ad-Darajat na Abu Ja’afar As-Saffar, shah na 435. 

30 Ikmal Ad-din, shah na 75-76. 


17 



cuta. Daga baya sun canja ra’ayi, amma Ammar As-Sabacfi - cfaya daga cikin almajiran 
imaman biyu; BaRir da SadiR - shi bai yarda da wani imami ba a bayan su sai Afdah 
din. 31 


Hisham dan Salim yana cewa, na shiga wajen Abdullahi Al- Afdah tare da wasu 
‘yan Shi’ a sai suka yi ma sa wasu tambayoyi na Fikihu bai ba su amsa daidai ba, sai suka 
yi shakku game da imamarsa, suka fito a cikin rudani. Sai muka shigo wani lungu muna 
ta kuka ba mu san abin da zamu yi ba, ba mu kuma san wurin wa za mu je ba! Sai a cikin 
zukatanmu muna cewa, ko mu je wajen Murji’a? Ko Mu’utazila? Ko dai Zaidiyyah? Ko 
mu koma wajen Khawarij? Muna haka sai ga wani dattijo ba mu san shi ba yana kira na. 
Ko da na je sai na ga Musa baban Hasan. Kai tsaye sai ya ce min, kada ku je wurin 
Murji’a ko Mu’utazila ko Zaidiyyah ko Khawarij. Ku zo wurina! Ku zo wurina!! Sai na 
ce, Allah ya sa ni a fansar ka. Mahaifmka ya cika ne? Sai ya ce, eh. Na ce, wa za a bi a 
bayan sa? Ya ce, idan Allah ya so zai shiryar da kai zuwa gare shi. Sai na ce, Allah ya sa 
ni a fansar ka, ko kai din ne? Sai ya ce, ba zan ce haka ba. A raina sai na ce, ga alama ban 
yi tambaya daidai ba ne. sai na ce ma sa, Allah ya sa ni a fansar ka, ko akwai wani imami 
a kanka? Sai ya ce, a’ a. A nan ne wani irin kwarjininsa da girmansa suka shiga 
zuciyata. 32 

Idan ka dubi wannan riwayar da kyau za ka fahimci cewa, da farko ‘yan Shi’a 
suna a kan imamancin Abdullahi Al- Afdah ne, kuma ba su da wata masaniya a kan cewa, 
Musa Al-Kazim zai gaji mahaifinsa. Shi kuma Kazim bai ma iya fitowa fili ya nuna ma 
jama’a shi ne magajin mahaifinsa a Imama. Kasancewar Afdah ya rasu kwana saba’in 
bayan cikawar mahaifinsa ya dada sanya su a cikin rudani tun da shi bai bar wani da da 
za a lakaba ma imamar ba. A nan sai suka rabu gida biyu; wadansu suka goge sunansa 
kwata kwata daga jerin imamai, wasu kuma suka ba da ga Musa Al-Kazim. Wadannan su 
ake kira Musawa. Wasu kuma daga cikin su sai suka lisafta shi a matsayin imami na 
bakwai sannan Kazim yana a bayansa. Daga cikin masu wannan ra’ayi akwai Abdullahi 
dan Bukair da Ammar (fan Musa As-Sabacfi kuma suna daga cikin manyan almajirai 
mabiyan Sadik Alaihis Salam. 

Wannan dimuwa da gigita da ‘yan Shi’a suka shiga ba su tsaya ga wannan mataki 
kawai ba. Wata dimuwa ta sake riskar su a shekara ta 183H lokacin da Musa Al-Kazim 
ya cika a kurkuku a zamanin halifancin Haruna Rashid a birnin Bagadaza ba tare da an 
fayyace kome game da wafatinsa ba. A nan ne wasu suka tafi a kan cewa, yana nan da 

31 Al-Kafi (\n>5X) da Al-Irshad shall na 291 da Basa’ir Ad-Darajat shaft na 250-251 da Rijal Al- 
Kasshia wajen da ya yi tarihin Hisham dan Salim. 

32 Al-Kai 7 (1/351-352) da Al-Irshad shall na 291 da Basa’ir Ad-Darajat shaft na 250-251 da 
Muntaha Al-Amal (2/258) Rijal Al-Kasshi a wajen da ya yi tarihin Hisham dan Salim. 


18 



ran sa amma ya shiga wata fakuwa ne a wani wurin da ba a sani ba. Wannan kuwa shi ne 
ra’ayin mafi yawan ‘yan Shi 'a Musawa. Wafatin Musa Al-Kazim babu shakka ya bar 
baya da kura domin har iyalansa da mafi yawan ‘ya’yansa da mukarrabai cikin 
almajiransa duk sun shiga rudani game da wannan batu. Daga cikin wadanda wannan 
rudani ya shafa cikin mukarrabansa akwai malaman ijma’i a wurin Shi 'a da amintattun 
masu kar6o riwaya, irin su: Aliyu dan Abu Hamza da Ali dan Khadcfabi da Galib dan 
Usman da Muhammad dan Ishak dan Ammar da Ishak dan Jarir da Musa dan Bakar da 
Wuhaibu dan Hafsu da Yahya dan Husaini jikan Zain Al- Abidin da Abu Basir Yahya 
dan Al-Kasim Al-Hazza’ da Abdurrahman cfan Al-Hajjaj da Rifa’atu dan Musa da Yunus 
dan Ya’kub da Jamil dan Darraj da Hamm ad dan Isa da Ahmad dan Muhammad dan 
Abu Nasr da ‘yan gidan Mahran da wasu amintattun malamansu da dama. 33 

Mu gangara zuwa imami na takwas; Ali Ar-Ridha za mu ga da yawa daga cikin 
Musawa sun ki amincewa da imamarsa saboda samun riwayoyi masu yawa da aka yi 
masu tabbatar da cewa Musa Al-Kazim ne zai zama Mahadi; ma’ana babu wani imami a 
bayansa kenan. Dusi a cikin Kitab Al-Gaiba ya kawo wannan batu ya tattauna a kan sa. 34 

Akwai wani rikici kuma a game da yadda Ali Ar-Ridha ya san da mutuwar 
mahaifinsa da kuma yaushe ne ya san da mutuwar tasa? Kuma yaushe aka fada ma sa shi 
ne imami a bayan sa? Ko akwai tazara mai yawa a tsakanin wafatin mahaifinsa da ayyana 
shi a matsayin magajinsa? Duk wannan an sha cfauki ba dadi a kan su. 35 

Daga cikin abin da ya kara shigar ma su da rudani har da hadisin da aka sani a 
wajen su cewa, duk wani imami babu wanda zai yi ma sa wanka sai imami. Shi kuma 
Kazim ya rasu a Bagadaza alhalin Ridha yana a Madina. To, ya kenan?! 36 

Ba kawai almajirai daga cikin ‘yan Shi 'a suka samu kokwanto a kan imamar Ali 
Ar-Ridha bayan mutuwar babansa ba. A’a har da sauran ‘ya’yan Kazim da matarsa 
Ummu Ahmad kamar yadda tarihi ya tabbatar. 37 Akwai kuma riwayar da ta tabbatar 
cewa, ‘yan Shi’ar Madina sun tarn a kofar gidan Ummu Ahmad suka yi wa danta Ahmad 
mubaya’a bayan sun samu labarin mutuwar mahaifinsa Al-Kazim. 38 


33 Al-Gaiba na Dusi, shah na 47 da Al-Kai 7(1/34) da Uyun Akhbar Ar-Ridha shah na 39. 

34 Al-Gaiba na Dusi, shah na 29-40. 

35 Al-Kafi{ 1/381). 

36 A/-Aal7(l/385). 

27 Al-Kafi( 1/381-382). 

38 Hayat Al-Imam Musa bn Ja 'far na Bakir Sharif Al-Kurashi, shah na 410-411. Ya cirato daga 
I ilia fin At-Tuhfa na sayyid Ja’afar Al Bahr Al-Ulum (2/87). 


19 



A daidai lokacin da ‘yan Shi’ a suke ta famar tabbatar da imamancin Ridha a 
matsayin imami na takwas, kwatsam! Sai suka ji Allah ya kar6e shi a yayin da yake a 
garin Khurasana a shekarar 203H ga shi kuma dansa Muhammad Al-Jawad bai wuce 
shekaru bakwai ba a lokacin. To, wane irin mai hankali ne zai yarda cewa, Allah zai nada 
ma mutane yaro dan shekaru bakwai a matsayin wanda zai jagorance su ga sha’anin 
addininsu? Wannan yaron dai a musulunce ko dukiyarsa ba a yarda a hannunta ma sa ba. 
Ga shi kuma bai samu damar amfanuwa da karatun kome wajen mahaifinsa ba tun da 
yake ya bar shi a Madina a lokacin yana dan shekara hudu. 39 Wannan shi ya janyo 
rabuwar ‘yan Shi’a zuwa gidaje da dama: 

1 . Kungiya ta farko ita ce, wadda ta koma a kan Kazim ta ce imama ta kare a kan sa, 
ta janye mubaya’ar da can farko ta yi ma Ridha, sannan kuma ta yi watsi da 
imamar dansa Al-Jawad. 

2. Kungiya ta biyu kuma ta ce, ta yi amanna da dan uwan Ridha; Ahmad dan Musa 
wanda yake da ra’ayin Zaidiyya (masu amincewa da halifofi uku kafin Ali) kuma 
ya ta6a shiga cikin wani yunkurin tawaye da Abus Saraya ya yi a Kufa wanda bai 
ci nasara ba. Sun ce Ar-Ridha ya aminta da shi matuka. Ga shi kuma da ilimi da 
tsoron Allah da tsentseni kamar yadda Al-Mufid ya fada a cikin littafinsa AI- 
Irshad. 40 Suka ce kuma lalle Ar-Ridha ya riga ya yi ma sa wasicci kafin cikawar 

41 

sa. 

3. Kungiya ta uku sai ta tare wajen Muhammad dan Kasim dan Umar dan Ali Zainul 
Abidin wanda a wancan lokacin yake a garin Kufa. Muhammad dai an san shi da 
ilimi da tsentseni da ibada. Daga bisani ya jagoranci wani tawaye da bai ci nasara 
ba a kan halifa Mu’utasim a garin Dalikan, a shekarar 21 8H. 42 

4. Kungiya ta hudu ita ce wadda ta ba da gaskiya ga Al-Jawad a matsayin imami na 
tara. Amma kuma sai suka fuskanci wata damuwa mai girma. Domin kuwa Al- 
Jawad ya mutu yana matashi bai cika shekaru ash irin da biyar ba. Ya kuma bar 
‘ya’yansa Musa da Ali Al-Hadi wadanda babu wanda ya kai shekaru bakwai a 
cikin su. Saboda karancin yaran nasa ma Al-Jawad ya yi wasici da dukiyarsa 
wadda ta hada da wasu kadarori da bayi da kucfade ya wakilta Abdullahi dan 
Miswar ya kula da su har zuwa lokacin da Ali Al-Hadi zai balaga. Wanda ya sa 


39 Al-MaRalat Wa Al-FiraR na Al-Ash’ari Al-Kummi, shah na 96-98 da FiraR As-Shi’a na 
Nubakhti, shall na 88. 

40 FiraR As-Shi’a na Nubakhti, shall na 88 da Al-MaRalat, shafi na 97. 

41 Al-Fusul Al-MuRhtar a, shafi na 256. 

42 MaRatil Acf-Dalibiyyin shafi na 579 da Tarikh A cf-Dabari (71223). 


20 



hannu a matsayin shedu ga wannan wasici shi ne Ahmad dan Abu Khalid maulan 

Abu Ja’ afar. 43 

‘Yan Shi’ a sun shiga rudani a kan cewa, ya za ayi yaron da ko dukiyar da ya gada 
bai isa ya kula da ita ba ace shi ne jagoran musulmin duniya mai lurar da su addini?! 
Daman can an yi irin wannan rudani a lokacin cikawar Ridha, a lokacin Jawad yana dan 
yaro karami. Wata matsala kuma da ta dame su a wannan lokaci ita ce, cikin wadannan 
yaran Ali da Musa wane ne imam? Kulini da Mufid sun kwance zare da abawa a kan 
wannan batu. Sun riwaito cewa, har many an shehunan Shi’ a ba su da cikakkiyar 
masaniyar wane ne ya zama imam a wannan lokaci. Shehunan kuma sun garzaya wajen 
Muhammad cfan Faraj don tattauna wannan batu in da, kwatsam wani mutum ya bayyana 
ya sanar da su cewa, a asirce Jawad ya yi ma cfansa Hadi wasicci ba a sani ba. 44 

Wannan kiki-kaka da ya faru a kan imamanci a wannan lokaci ya da da tsaga sahun 
Shi’ a zuwa wasu sababbin kungiyoyi: wani 6angare suka goyu bay an Hadi a matsayin 
imami na goma, wasu kuma suka yi amanna da imamar cfan uwansa Musa Al- 
Mubarka’. 45 Abin da duk ya fi ban mamaki shi ne yadda Al-Hadi ya ayyana cfansa 
Muhammad - a cewar su - a matsayin wanda zai gaje shi, amma kuma kwatsam sai ga 
Muhammad ya mutu tun Hadi yana da ransa da lafiyarsa. A nan ne ya yi gaggawa ya 
sake nada wani dan nasa; shi ne Alhasan Al-Askari, har yake ce ma sa, “Ka farar da 
godiya ta musamman ga Allah saboda ya farar da wani al’amari a gare ka”. 46 

Kulini da Mufid da kuma Dusi duk sun riwaito daga baban Hashim Dawud cfan 
Al-Kasim Al-Ja’fari ya ce, na kasance a wurin baban Hasan Al-Askari a lokacin cikawar 
cfansa Abu Ja’afar bayan a da har ya yi nassi a kan sa, ya fadi cewa shi zai gaje shi, sai na 
fara waswasi a zuci ina cewa: “Haka fa aka yi a can baya game da baban Ibrahim da 
Isma’il”. Sai kawai baban Hasan ya fuskanto ni ya ce, eh, baban Hashim. Allah ya canja 
ra’ayi a kan Isma’il bayan baban Abdullahi ya shelanta imamarsa kuma ya ayyana shi. 
Haka yake kamar yadda rayuwarka ta riya ma ka kuma ma6arnata suka musanta. Ya ci 
gaba da cewa, Abu Muhammad; dana shi ne magajina a bay ana. Yana da duk abin da 
kuke bukata, kuma ya cancanci zama imami. Alhamdu lillah. 47 


43 Al-Kafi { 1/325). 

44 Al-Kafi{ 1/324) da Al-Irshad, shafi na 328. 

45 FiraR As-Shi’a na Nubakhti, shafi na 91. 

46 Al-Kafi (1/326-327) da BAsa’ir Ad-Darajat na Saffar, shafi na 473 da Al-Irshad na Mufid, 
shafi na JJ7da kuma Al-Gaiba na Dusi, shafi na 122. 

47 Al-Kafi (1/328) da Al-Gaiba, shafi na 55 da na 130 da Al-Irshad, shafi na 337 da Bihar Al- 
Anwama Majlisi (50/241). 


21 



Wannan shi ne tamkar abin da ya fara ga ‘yan Shi’ a Isma’iliyya da suka musanta 
mutuwar Isma’il dan Ja’afar saboda a cewar su Ja’afar As-Sadik; mahaifinsa ya ayyana 
shi. Haka su ma wane 6angare na Shi’ a magoya bayan Al-Hadi suka musanta rasuwar 
dansa Muhammad, suka nace a kan cewa, yana nan a raye, kawai dai ya faku ne na wani 
cfan lokaci. Duk kokarin da mahaifinsa ya yi na bayyana cewa, cfansa ya riga mu gidan 
gaskiya sai su ce ya yi haka ne kawai a kan takiyya da 6oye gaskiya. 

Ruduwa ta karshe da ta cim ma ‘yan Shi 'a a kan wannan lamari ta fara ne a 
lokacin da Al-Hasan Al-Askari ya cika a garin Samurra a shekarar 260H. Dorn in kuwa 
bai bar da da za a ce ya gaje shi ba sam. A nan ne Shi’ a ta kasu zuwa gida goma sha biyu 
kamar yadda Kummi ya facfa a cikin A 1-MaRalat Wa Al-FiraR da Nubakhti a cikin FiraR 
As-Shia da N if urn an i a cikin Al-Gaiba da Saduk a cikin IRmal Ad- din da Mufid a cikin 
Al-Irshad da kuma Dusi a cikin Al-Gaiba da dai sauran su. 


Mahdin Shi’a: “Malam Na-6oye” 

Bayyanar Mahadi a karshen zamani da kasancewar sa a cikin iyalan gidan annabi 
Sallallahu Alaihi Wa 1 alibi Wasallam, kuma daga zuriyyar Nana Fatima wani al’amari ne 
da kowa ya yarda da shi sawa’un Ahlussunna ko ‘yan Shi’a. Ba wani kokwanto a cikin 
wannan. 

Kamar ko wane dan Shi’a na tashi da ra’ayin Tmamul Mahadi da rataya zuciyata 
zuwa gare shi. Muna yi ma sa sunaye da dama. Kamar Sahibuz Zaman da Hujjatullah da 
Al-Ka ’im da Abu Salih da Sahibul Amri da Sahibul Asri da dai sauransu. Arnma ban ta6a 
zaton cewa wannan Mahadi da na ba da gaskiya da shi yana iya kasancewa kawai labarin 
kanzon kurege ba. Son da nake ma sa da rataya fatana a kan sa ba za su bari in yi wannan 
tunanin ba. Arnma a lokacin da madaukakin sarki ya so ni da shiriya ya ganar da ni haka 
bayan zurfin bincike kuma tsarkakakke daga son zuciya. 


Gaskiyar Lamarin Mahadi 

Abu na farko da ya ja hankalina game da wannan Mahadi da Shi’awa ke azzama 
lamarinsa shi ne lakabin da shehin malami Nuri Acf-Dabarsi ya ba shi a cikin littafinsa 
An-Najm As-SaRib Fi Ahwal A 1-Jmam Al-Hujja Al-Ga’ib (Ajjalallahu Farajah). Nuri 
Acf-Dabarsi dai ba 6atacce ne ba ga wanda yake da masaniya a kan malaman Shi’a. Ya 
ishe ka kawai ka san cewa manyan shehunai irin su Abbas Al-Kummi da Aga Bazrak 
Tahrani da Sheikh Muhammad Husain A1 Kashif Al-Gida da Sayyid Abdul Husain 


22 



Sharaf Al-Musawi - mai littafin Al-Muraja’at, duk wadannan suna cikin almajiransa. 
Wannan malami dai ya kira Sahibuz Zamani ne da lakabin Khisru Majus m a’ an a: 
Garkuwan Majusawa. Shi ne lakabi na arba’in da bakwai daga cikin lakubbansa. 48 

Wannan lakabi ya tayar min da hankali matuka. Me ya hada Mahadinmu da zama 
garkuwan majusawa; masu bautar wuta? 

Imanin da aka koya mana kuma muka gaskata shi ne, Mahadi zai fito ne ya dauki 
fansa a kan wadanda suka ci zalun iyalan annabi Sallallahu Alaihi Wa ’alihi Wasallam, 
musamman kuma Abubakar da Umar. Umar dan Khacfdabi dai shi ne ya buda kasar Iran 
ya shigar da musulunci a cikin ta. A lokacinsa ne aka cfaga kiran sallah da ikama a 
wannan kasa, aka wanke ta bautar wuta, aka mayar da ita a kan turbar tauhidi. Idan kana 
son fahimtar lamarin da kyau ka karanta wannan riwaya da ta zo a cikin daya daga cikin 
tsarkakakkun litafan Shi’a Bihar Al- Anwar na shehun malami Al-Majlisi. 

Majlisi ya yo riwaya daga Nushijan daga Budimardan wanda ya ce, a lokacin da 
aka kowa farisawa daga Kadisiyya, sarki Yazdajrid dan Shahariyar ya samu labarin 
yadda larabawa suka tarwatsa rundunar Rustum har ya yi tsammanin cewa, an halaka 
Rustum da farisawa baki daya. Ana haka kuma Mubadir ya zo ma sa da labarin ranar 
Kadisiyya da cewa an kashe mutane dubu hamsin. A nan ne sarki Yazdajrid ya fito a guje 
zuwa wurin iyalansa, ya tsaya a kofar Iwan in da suke bautar wuta yana cewa, “Ya 
wannan babban gidan ibada! Zan tafi na bar ka, amma watarana zan dawo maka, ni ko 
wani daga cikin zuri’ata wanda lokacinsa bai kusanto ba tukuna”. Sulaiman Ad-Dailami 
da ya ji wannan sai ya shiga wurin baban Abdullahi J a’ afar As-Sadik Alaihis Salam ya 
tambaye shi, wane ne daga cikin zuri’arsa sarkin Farisa yake nufi? Sai ya ce, ai shi ne 
maigidanku Al-Kaim na shida daga cikin zuri’ata. Ai shi ma jikan Yazdajrid ne. 49 

To ka ji ma’anar zaman sa garkuwan Majusawa. Jikan sarkin Majusawa ne da zai 
bayyana ya cfauki fansa ga wadanda suka kashe kakanninsa a kan bautar wuta suka 
shimfida musulunci. 

Allahu Akbar! Ya aka yi ne wannan lamari ya shige min duhu can a baya? Kai, 
lamarin ya wuce nan fa! 

A cikin littafin Al-Gaiba na Muhammad dan Ibrahim An-Nu’umani an kar6o daga 
baban Abdullahi Ja’afar As-Sadik Alaihis Salam cewa: “Idan Mahadi ya bayyana ba abin 
da zai shiga tsakanin sa da larabawa da Kuraishawa sai takobi". Me ya sa ba zai sassauta 


48 An-Najm As-Sakib (1/1 85). 

49 Bihar Al-An war (51/163-1 64) . 

23 



ma larabawa da Kuraishawa ba? Kai, wasu riwayoyin fa cewa suka yi sai Mahadi ya 
zubar da jinin kabilu saba’in na larabawa . 50 

Wadannan abubuwa ne da suka ta da hankalina a matsayina na mai hankali. 
Mahadi ya zama garkuwan Majusawa? Kuma sarkin Maujasawa da kansa yana razanar 
da musulmi cewa, idan shi bai dawo ba jikansa zai dawo?! 


Haifuwar Mahadin ma Dirama ce 

Akwai wata kissa da ake ba mu tun muna yara wadda ta danganci asulin Imam Al- 
Mahadi da haifuwar sa. Mun yarda da ita a lokacin saboda ba mu da wayon da za mu iya 
auna ta da hankali mu gano shirmen da ke cikin ta. Kissar ta fito daga wani Bishr An- 
Nakkhas cfan Sulaiman mai cinikin bayi wanda ya ce, Al-Hasan Al-Askari ya kira shi ya 
ce ma sa zan nuna ma ka wani sirrin da kowa bai san da shi ba. Sai ya rubuta ma sa 
wasika da harshen Rumawa ya nacfe ta ya hannunta ma sa, sannan ya cfauko kudi 
Dirhami cfari biyu da ashirin ya ba shi, ya ce ma sa ka tasar ma Bagadaza, ka je kasuwar 
bayi za ka samu wani dan kasuwa ana ce ma sa Umar cfan Yazid yana sayar da bayi. Sai 
ya kwatanta ma sa wata kuyanga ya ce, za ka gan ta a cikin bayin da ya sa a kasuwa, sai 
ka ba ta wannan wasika da na ba ka. 

Bishru ya kama hanya ya tafi Bagadaza. In ji marawaitan wannan kissa. Da ya isa 
can kasuwar sai ya gano wannan kuyanga ya hannunta ma ta takarda. Tana karanta 
wasikar sai ta fashe da kuka. Sannan ta nemi maigidanta ya sayar da ita ga Bishru, suka 
yi ciniki aka sallama. Da suka kamo hanya sai Bishru ya kasa hakuri ya tambaye ta. A 
nan ne ta kwashe duk labarinta ta fada ma sa. To, saurari labarin yadda yake. 

Bismillahi. Da farko ta gaya ma sa cewa, sunanta Laila ‘yar Y as tufa dan Kaisaru 
sarkin kasar Ruma. Mahaifiyarta kuma jikanyar Sham’unu dan Hammunu ce, wanda 
annabi Isa Alaihis Salam ya yi ma wasici da zama halifansa. Sannan sai ta ba shi wani 
labari mai ban mamaki a game da kakanta Kaisaru sarkin kasar Ruma. Ta ce, kakan nata 
ya so ne ya aurar da ita ga dan kanensa. To, amma ta ki amincewa saboda ta yi mafarkin 
annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wa’alihi Wasallam ya je wurin annabi Isa Alaihis 
Salam ya nemi ya aurar ma sa ita a matsayin ‘yar wasiyyinsa. A cikin mafarkin kuma sai 
ta ga Nana Fatima da Sayyida Maryam - mahaifiyar annabi Isa - tare da ‘yam mata dubu 
daga matan aljanna suna bikin aurenta. Haka kuma a cikin mafarkin ta ga jikan manzon 
Allah; Al-Hasan Al-Askari yana fada ma ta yadda wannan aure zai tabbata. Ya sanar da 


50 Bihar Al- Anwar (52/333). 


24 



ita cewa, kakanta zai tayar da randuna da za ta yaki musulmi a wani lokaci da ya facfa ma 
ta. Don haka yana umurtar ta da ta riski wannan rundunar a cikin sutura irin ta bayi masu 
hidima yadda ba za a gane ta ba. Da haka musulmi suka ganimance ta aka zo da ita a 
kasuwar bayi ta Bagadaza. Da haka ne kuma ta shiga hannun imami na sha cfaya don ta 
Haifa ma sa Mahadi Sahibuz Zamani! 

To, ka ji yadda wai lamarin ya kasance. Na tabbata wannan labari zai fi kar6uwa a 
kasuwar ‘yan dirama fiye da a tunanin mutanen da AlRur ani ya ratsa hankalinsu ya 
wanke shi daga daudar jahiliyya da almarar ‘yan Shi’ a. To, ta ya ya kuma aka samu cikin 
Sahibuz Zamani? Gyara zama yanzu ka sha labari kamar yadda za mu ciro ma ka shi 
daga littafin Muntaha Al-Amal na shehun Shi’ a; Abbas Al-Kummi. 

Ya zo a cikin riwaya cewa, “Mu wasiyyai ba a daukar cikinmu a cikin cikin 
macce, a sashen jiki ake daukar mu. Sa ’annan ba mu fitowa daga mahaifa, daga cinyar 
dama ta iyayenmu muke fitowa. Domin mu hasken Allah ne da bai haduwa da kazanta ”. 

Ikon Allah! Duk annabawa a cikin ciki suka kwanta, kuma daga mahaifa suka fito. 
Amma su wadan nan tsarkaka sun samu wata karama ta daban! Wane irin musulunci ne 
wannan jama’ a? 

Game da haifuwar Mahadi Sahibuz Zamani kuwa an ruwaito cewa, wani irin 
haske ya tashi zuwa sama kowa yana ganin sa a wannan rana da aka haife shi. Kuma an 
ga wasu fararen tsuntsaye suna ta saukowa daga sama, suna sa fikafikansu suna shafa 
fuskarsa da gashin kansa da sauran jikinsa, sannan su sake tashi zuwa sama. Da 
mahaifinsa ya ga haka sai ya ce a dauko ma sa shi. Ko da ya duba an gama yi ma sa 
wanka da yankan cibi da kaciya gaba daya. Ya yi tsaf tsaf. Sannan kuma a kafadarsa ta 
dama an rubuta ayar da Allah ke cewa: “Gaskiya ta zo, 6ama ta gushe, hakika daman ita 
6ama mai gushewa ce. " 51 

Wani abin mamaki game da wannan Mahadi shi ne, idan ya bayyana zai yi watsi 
da shark ar manzon Allah Sallallahu Alaihi Wa ’alihi Wasallam ya zo da wata sabuwa. Ibn 
Babawaihi Al-Kummi ya riwaito a cikin littafin Al-I’tikadat daga As-Sadik Alaihis 
Salam: “Hakika, Allah ya sanya zumunta a tsakanin rayuka kafin ya halicci jiki da 
shekaru dubu biyu. Idan Mahadinmu ya bayyana zai rinka raba gado bisa ga waccan 


51 Muntaha Al-Amal, na Abbas Al-Kummi (2/561). 


25 



zumuntar ba tare da la ’akari da haifuwa ba”. 52 Haka kuma zai kashe duk wanda ya kai 
shekaru ashirin bai karanci addini ba. 53 

Bayan ya yi watsi da shark ar manzon Allah Sallallahu Alaihi Wa ’alibi Wasallam 
zai aiwatar da shark ar Yahudawa ta iyalan Dawuda Alaihis Salam. “Idan Mahadi daga 
gidan manzon Allah ya tashi zai yi hukunci da shari ’ar Dawuda da Sulaiman, kuma ba 
zai kardi shedu ba”. 54 

Idan kana da sauran shakku a kan cewa, Mahadin zai canza shari’ ar Allah ne ya zo 
da wata sabuwa karanta rawayar Nu’umani daga Abu Basir daga Abu Ja’afar Alaihis 
Salam cewa: “Mahadi zai zo da sabon al’amari, da sabon littafi, da sabuwar doka ”. 55 

Shi dai Mahadin har wayau ba zai ta6a mutunta wurare masu tsarki ba. “Idan 
Mahadi ya bayyana zai rusa masallaci mai alfarma har kasa, ya sake mayar da shi ga 
asalinsa ”. 56 


Me ya sa Mahadin ya Buya? 

Wadanda suka yi imani da Sahibuz Zamani suna amsa wannan tambaya da cewa, 
akwai wani dalili da yake hana shi, wanda yake idan ya kau to zai fito. Wannan dalili 
kuwa shi ne tsoron da yake yi a kashe shi. Suka ce, domin ba zai yiwu ya kauce ma 
wahala ita kadai ba tun da yake duk annabawa sai da suka sha wuya. Kuma ta hanyar 
daure ma wahalhalun da suke yi ne suke samun karin matsayi da girma a wurin Allah. 
To, kuma shi wannan Mahadin fa duk iyayensa a bainar jama’ a suka rayu, babu wanda ya 
ta6a su ko ya razana su. Akwai riwayoyi da yawa da ke kafa hujjar 6uyan sa da 6oyon 
da’awa da manzon Allah Sallallahu Alaihi Wa’alihi Wasallam ya yi a matakin farko a 
Makka saboda yana jin tsoron a ta6a rayuwarsa. Ga daya daga cikin irin wadannan 
riwayoyi: 

Majlisi ya riwaito daga baban Abdullahi Alaihis Salam ya ce: “Manzon Allah 
Sallallahu Alaihi Wa’alihi Wasallam ya duya a Makka tsawon shekaru biyar, ba ya 
bayyana a cikin jama ’a. Ali kawai ke tare da shi sai Khadija. Sa ’annan daga bay a Allah 


52 Al-I’tikadat, shah na 83. 

53 I’ilam Al-Wara, shah na 431 da Bihar Al-Anwar (52/152). 

54 Al-Kaii (1/397) da Al-Irshad, na Mufid, shah na 413 da I’lam Al- Wara na Dabarsi, shall na 
433. 

55 Al-Gaiba, na Nu’umani, shall na 135 da Bihar Al-Anwar (52/ 17 6). 

56 Al-Gaiba, na Dusi, shah na 282 da Bihar Al-Anwar { 52/358). 


26 



ya umurce shi ya bayyana al’amarinsa. A lokacin ne ya fito fili y a bayyanar da kiran 

99 

sa . 


Daga baban Abdullahi Alaihis Salam ya ce, Manzon Allah Sallallahu Alaihi 
Wa ’alibi Wasallam ya zauna a Makka shekaru goma sha uku bayan saukar wahayi a kan 
sa. A cikin su akwai shekaru uku da yayi yana duya saboda jin tsoro. Daga baya ne Allah 
ya umurce shi da bayyana al’amarinsa, saiya fito a fili”. 58 

Akwai riwayoyi da dama amma mun takaita a kan wadannan. Da su ne ake 
kwatanta lamarin Malam Na-6oye da manzon Allah Sallallahu Alaihi Wa ’alihi Wasallam 
amma kuma idan ka yi nazari za ka ga lamarin ya sha ban-ban ta fuskoki da dama: 

1 . Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wa ’alihi Wasallam bai 6uya ba, amma kiran ne 
ya asirta. 

2. Kuma ba shi kadai yake ba. Akalla a wannan riwaya an fad! yana tare da matarsa 
da kanensa Ali. Shi kuma wannan Na-6oye babu kowa a tare da shi. 

3. Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wa ’alihi Wasallam ya sirranta ne don shirin 
bayyanarwa da kuma horar da sahabbai masu taimaka ma sa. Shi kuma Na-6oye 
shi kadai yake bai horas da kowa ba kuma ba a san ranar bayyanar sa ba. 

Maganar tsoro da yake ji kuma, in har gaskiya ce a yanzu miliyoyin mabiya yake 
da su. Duk ba za su iya ba shi kariya ko su yi jihadi a tare da shi ba? Wannan ya tuna min 
wata tattaunawa da na kalla a tsakanin wasu mutane biyu; dayansu ya yarda da Mahadi, 
dayan kuma bai yarda ba, dukkansu kuma ‘yan Shi 'a ne. Daga cikin hujjojin da dayan ya 
bayar ya ce, idan muka gaskata duk wadannan riwayoyi da ke tabbatar da akwai Mahadi 
a 6oye, babu wani dalilin da riwayoyin suka gabatargame da 6uyan sa sai jin tsoron 
hukumar Abbasawa. To, a yau muna a zamanin ci-gaban fasaha da kimiyya. Me zai hana 
Mahadin ya bayyana ta kafaifan talabijin, ko kuma akalla ya fitar da faifan bidiyo da za 
mu gan shi mu ji muryarsa kamar yadda da yawan ‘y an adawa da suke gudun hijira don 
sha’ an in siyasa suke yi?. Ga shi kuma akai akai wasu na cewa sun samu ganawa da shi. 
Don me ba zai kawar da shubha ba ya aiko da sako a zamanance don mu yarda da shi mu 
gaskata wadannan riwayoyi? Shi dai wancan da ya yi amanna da Malam Na-6oye bai 
samu ta-cewa a nan ba. 


Wani Ayatullahi ya Gane Gaskiya 


57 Bihar Al-Anwar (18/ 17 6). 

58 Bihar Al-Anwar (18/ 177). 

27 



Duk mai nazari a cikin sha’anin Shi’ a a yau zai lura da cewa, an fara farkawa daga 
dogon baccin da aka fito. An fara dawowa daga rakiyar karairayi don kawai an riwaito su 
a cikin amintattun littafan Shi 'a. Na’am, an fara yin tawaye a kan gur6atattun akidun da 
suka mamaye tunanin Shi’awa a tsawon tarihi. Watakila ma dai baccin ba zai cfore ba tun 
da a kullum kara samun muryoyin masu kira zuwa ga gyara ake yi. A kullum sai ka ji 
wani malami na Shi’ a ya fito ya soki abin da ake karantawa a wajen makoki da kuma 
cikin hucfubobin da ake yi. Ba da dadewa ba Ayatullahi Al-Uzma Abul Fadhl Al-Burku’i 
ya soki ire-iren wadannan abubuwa. Bayan sa ne kuma aka samu Ahmad Al-Kisrawi da 
Allamah Al-Khu’ini da Dakta Musa Al-Musawi da Muhammad Al-Yasiri da Ahmad Al- 
Katib. Duk wadan nan shehunan malamai babu wanda bai fito fili ya soki lamiri kuma ya 
tona asirin soki-burutsun da ke cikin addinin Shi 'a ba. A ‘yan kwana-kwanan nan sai ga 
Ayatullahi Al-Uzma Muhammad Husain Fadhlallah ya bi sawun su. 59 

Wannan bawan Allah ya lura da cewa, ba zai yiwu irin shirmen da muka gaskata 
muna kananan yara saboda rashin nazari ba mu ci gaba da yada shi a yanzu muna da 
cikakken hankalinmu. 

A tarihance, Sayyid Fadhlallah ya lura da cewa, ba za a iya tabbatar da gaskiyar 
dukan da aka ce an yi ma Sayyida Fatima ba. Bale kuma cewa, an zubar ma ta da ciki ko 
kuma ta yi Allah ya isa! A kan haka, ya fito fili ya kalubalanci wannan almara. Abin da 
ya janyo ma sa zagi da cin mutunci iri-iri daga ‘yan Shi’a har da kafirta shi. Ga wasu 
daga cikin kyawawan maganganunsa a kan wannan matsala: 

“Idan kai a matsayinka na namiji wani zai zo gidanka ya kai hari ga 
matarka yana son ya dake ta, me za ka yi? Za ka kwanta a kan gado 
kana tasalima? Ko fito -na- fito za ka yi da shi har sai in da karfinka ya 
kare?” 

“Kowa ya san jarunta da sadaukantakar sayyidi Ali dan Abu Dalib da 
yadda ya rinka sa hamatan maza suna dibar iska. Ya zai yiwu irin sa 
ya zauna gida ana cin zarafi da duka har da zubar da cikin matarsa 
‘yar gidan manzon Allah?! Wane ne yake yarda da wannan ga kansa 
balle Sayyidi Ali?! ’ w 

“Me ya sa ma Nana Fatima za ta bude kofarta? Kai idan kana a gida 
tare da matarka sai jam fan tsaro misali suka zo suna neman su kama 


59 Fitaccen marja’i ne a kasar Lebanon amina yana da mabiya a duk fadin duniya in da yake 
akwai addinin Shi’a. 

60 Al-Hauza Al-ilmiyya tudin Al-Inhiraf, shah na 27-28. 


28 



ka, sai ka ce ma matarka je ki wurin su? Matsoraci ne shi sayyidi Ali 
ko maras kishi? Sun ce wai, annabi ne ya yi ma sa wasici! Mun ji ya 
ce kada ya yi jay ayy a a kan shugabanci, amma ya ce kada ya kare 
iyalinsa? 61 

Ta wajen sha’anin aRida, wannan zaRaRurin malami na Shi’ a ya fito a cikin 
jaranta ya bayyana gaskiyar da ya gamsu da ita in da ya ce sam ba zai yiwu ace wai imani 
da imamai ya zama sharadi na ingancin musulunci ko kuma ba a kar6ar aikin ko wane 
musulmi sai ya yarda da imamai ba. Ya ce, wannan matsala kawai dai wasu ne daga cikin 
musulmi - yana nufin ‘yan Shi’ a - suka ga hakan ya yi daidai su fada, sauran musulmi 
kuma suna ganin ba haka ba ne. Ya ce, kuma sha’anin imama lamari ne da za a iya yarda 
da shi ko a ture shi. 

Daga cikin lamurran da sayyid Fadhlallah ya yi suka a kan su akwai jingina sanin 
gaibi ga imamai. A cikin tafsirin da ya yi ma aya ta 50 a cikin Suratul An’am wadda a 
cikin ta Allah yake cewa: 

Ka ce, ni ba na ce ma ku ina da taskokin Allah, kuma ba na ce ma ku 
na san gaibi, kuma ba na ce ma ku ni mala ’ika ne. Ni dai kawai ina bin 
abin da aka yi ma ni wahayinsa. Ka ce, shin makaho yana daya da mai 
gani? Me ya sa ba kuyin tunani? Suratul An’am: 60. 

Ayatullahi Fadhlallah ya ce, wannan aya a fili ta bayyana cewa, manzon Allah 
Sallallahu Alaihi Wa ’ alihi Wasallam bai mallaki sanin gaibi ba. Kuma ba abin da Allah 
yake nufi ba ne manzonsa ya rinka zama a tsakanin mutane yana facfa ma su abin da suka 
kudure a cikin zukatansu da kuma abin da zai faru gare su a nan gaba bisa matsayin wai 
yana sane da wasu asirran ilimin ubangiji. Da yawan mutane a haka suke kallon annabi 
kamar wani boka. Wai iyazu billah. 62 

Duk wannan jihadi da Ayatullahi Fadhlallahi ya yi na bayyana gaskiya bai yi wani 
cikakken tasiri a duniyar Shi’a ba. Ba abin da ake yi ma sa sai zagi da la’ana da cin 
mutunci. 


Na Za6i Hanyar Shiriya da Godaben Tsira 


61 Duba littafin da muka fada a sama. 

62 Min Wahy Al-Kur’an, Suratul An’am: 60. 


29 



Bisa ga wacfannan nazarce nazarce da na dade ina famar yi na samu shekaru masu 
cfan dama ina gwagwarmaya da zuciyata. Ni dai ba zan iya cewa, ni cfan sha biyu ba ne 
alhalin na yi amanna cewa, akidun ‘yan sha biyu 6ata ne. Ba kuma zan iya yin angulu da 
kan zabo ba. To, me ya rage a gabana? Kawai sai na ga cewa, babu makawa in bi hanyar 
gaskiya in hutar da kaina. Me zai rage ni idan na canja sheka daga akidar da na gada 
kuma na tashi a kan ta don na gano 6atan ta, zuwa ga akidar da hujjoji na littafin Allah da 
sunnar manzon Allah suke nunawa kuma lafiyayyen hankali yake gaskata ta? Me zan yi 
hasara a nan idan na ribaci sahabbai na sa su cikin masoyana alhalin ban rabu da iyalan 
gida mai tsarki ba? A yanzu ai na gano cewa su gangar jiki guda ne, ‘yan uwa masoyan 
juna. 

Alhamdu lillahi, ba ni kadai nake a kan wannan tafarki ba. Da yawa sun riga ni yin 
wannan canjin sheka suna neman rahamar Allah da jinkayinsa, suna fatar samun abin da 
madaukakin sarki ya fa da a cikin littafinsa: “Hakika ni, mai gafara ne ga wanda ya tuba 
kuma ya yi imani, ya aikata aikin kwarai, sannan ya hau godaben shiriya Suratu Daha: 
82. Ga ma wasu daga cikin ire-irena: 


Wanda Allah ya Shiryar da Shi. . . 

Haka take. Wanda Allah ya shirye shi babu mai iya 6atar da shi. Saurari wannan 
labari na dan uwa Salah Al-Kazimi don ka ga yadda madaukakin sarki yake lamarinsa. 

Salah, wani bawan Allah ne dan Shi’ a wanda aka wayi gari haka kawai aka ji yana 
maganar mutuwa. Haka kawai yake jin damuwa da kunci a zuciyarsa. Ya dauka kawai 
mutuwa ce take kusanto shi. A hankali a hankali rashin bacci da karancin cin abinci suka 
so su ga baya gare shi. Yanzu dai ya zama maras lafiya. An yi neman magani bai amfanar 
ba. An dawo wajen shehunai kowa ya yi irin nasa arnma a banza. Salah da ‘yan uwansa 
duk sun yi amanna cewa, aljanu ne suke tare da shi. Don haka ne suka yi ta kashin kucfi 
wajen zuwa wurin shehunan malamai. Daga mai tawada sai mai zana kasa ya shafe. Babu 
wanda ya ta6a karanta ma sa aya ko cfaya ta Alkur’ani. 

Ana cikin haka ne wani ya ba shi shawarar cewa, ya je wajen malaman Sunna ya 
nemi magani. Saboda me? Saboda akidar da suka yarda da ita cewa, mugu shi ya san 
makwantar mugu, kuma ba a iya maganin shaidan sai da shaidanu! Don haka, Salah ya 
zabura ya je wajen limamin masallacin Imam Ahmad ya kai ma sa koken matsalarsa. Ba 
tare da 6ata lokaci ba liman ya gyara zama ya fara karanta ma sa Alkur’ani. Babu wani 
aljani da ya bayyana a tare da Salah arnma fa ya samu wata irin natsuwa da kwanciyar 
hankalin da bai ta6a jin irin su ba. Saboda samun natsuwa ya sa Salah ya kasa fita 


30 



masallaci har zuwa tsawon lokaci har aka yi kiran sallah kuma ya samu jam’i ba sau cfaya 
ba. A kashegari wannan bawan Allah sai ya sake dawowa masallaci ya samu kusan duk 
sallolin farilla a bayan liman in da ya samu kansa a wata aljannar duniya da bai ta6a 
shiga ba. Gobe ma haka. Jibi ma haka. A kwana a tashi sai Salah ya zama abokin 
Ahlussunna. Duk wanda ya tambaye shi sai ya ce, su ne suka san dacfin AlRurani. 

A lokacin da ‘yan uwansa suka fuskanci halin da yake ciki sai suka fara tuntu6ar 
sa da nasiha a gare shi don ya dawo ma hanya kada santsi ya yi awon gaba da shi. Amma 
ina! Salah ya riga ya samu magani. Da aka zo da wasu gaggan malamansu don su 
tattauna da shi, kai tsaye ga abin da ya ce mu su: “Ku fa Alkur’anin nan da nake cikin 
ni’imarsa yanzu ba ku ma yarda da shi ba. Kuma shi ne Alkur’anin da sahabban annabi - 
makiyanku - suka karantar da mutane. Salah ya ci karo da fushin danginsa amma ya za6i 
yardar Allah. Kuma a halin da ake ciki yanzu yana cikin daliban ilimi masu hazaka da na 
sani wadanda Allah ya yi mu su baiwa. 


Ya Tafi Hajji ya Dawo da Sunna 

Shi kuma wannan wani mazaunin alkaryar Jadd Hafs ne kafm daga baya ya tashi 
zuwa Yamama ta kasar Baharain. Sana’arsa ita ce sayar da kayan marmari. A cikin 
abokansa akwai guda uku wadanda suke bisa tafarkin Sunna. 

Labari yake ta da labari. Watarana kawai suna fira sai aka bijiro da zancen uwar 
muminai A’isha. A fili wannan bawan Allah yake cewa, mu a gaskiya muna kin ta, kuma 
ba ma son ta. Muna zagin ta, muna la’antar ta don ita Nasiba ce; mai kin Imam Ali 63 . 
Wadannan ‘yan uwa sai suka karanto ma sa ayar da Allah yake cewa: “Annabi shi ne 
mafi cancanta da muminai daga kawunansu, kuma matansa iyayensu ne”. Suratul Ahzab: 
6 ashe kai gogan bai ta6a sanin akwai wannan ayar ba a cikin AlRurani. Don haka, da 
aka bude ma sa AlRurani ya gan ta da idonsa nan take sai jikinsa ya yi sanyi. 

Da aka karanta ma sa aya ta 28-29 a cikin wannan surar ta Ahzab in da Allah ke 
cewa: “Ya kai annabi! Ka gaya ma matanka idan rayuwar duniya da kawarta kuka 
kasance kuna so to, ku zo in jiyar da ku dadi kuma in sake ku saki mai kyau. Idan kuma 
kun kasance Allah da manzo kuke nufi da samun rabon lahira to, ku sani Allah ya yi 
tanadin lada babba ga masu kyautatawa daga cikin ku”. Suratul Ahzab: 28-29. 


63 Haka suke cewa. Ibn Rajab Al-Bursi - daga cikin malaman Shi’a cewa ya yi, Nana A’isha 
wai, ta hada kudi Dirhami arba’in na dadiro. Wal Iyazu Billahi. Duba littafinsa Masharik Anwar 
Al-Yakin, shah na 86. 


31 



A nan sai abokansa suka tambaye shi, a iya sanin ka ko annabi ya saki wata daga 
cikin matan nasa bayan saukar wannan aya? Ya ce, a’ a. Suka ce, to me wannan yake 
nunawa? Allah suka za6a kenan ko duniya? Idan ma a kaddara sun yi ma sa munafurci 
shi madaukakin sarki bai san zukatansu ba? Suka kara da tambayar sa, ba kun yi imani 
cewa, manzon Allah Sallallahu Alaihi Wa’alihi Wasallam ma’asumi ne ba ya kuskure 
ba? Ya ce, haka ne. Suka ce, to auren sayyida A’isha da ya yi daidai ne ko kuskure ne? 

A nan ne fa wannan dan uwa ya fara dawo ma hayyacinsa yana tambayar kansa 
“don me zan rika zagin uwata kuma uwar kowane mumini? Ashe babu cutarwa a cikin 
yin haka ga mijinta?” ai kuwa gogan naka sai ya rike wadannan ayoyi ya rinka zagayen 
malaman Shi 'a, duk in da ya je daga wanda zai yi waskiya; ya kauce ma ba shi amsa sai 
wanda zai kama inda-inda! Da lokacin aikin hajji ya yi kawai sai ya biya kudin kujera. A 
can ne madaukakin sarki ya kammala wanke ma sa kirjinsa game da gaskiya. Labarinsa 
ya watsu sosai a nan kasar Bahrain. Shi ne suke cewa: “Ya tafi hajji yana dan Shi 'a, ya 
dawo yana Ahlussunna”. Ba su san cewa, tun kafin ya tafi ne Allah ya nuna ma sa 
gaskiya ba. 


DagaKarshe! 

Wannan sako ne.. 

Zuwa ga iyalaina.. 

Zuwa ga makwautana.. 

Zuwa ga duk wadanda nake son su, suke so na.. 

Zuwa ga masu kaunar Ahlulbaiti, masu bin tafarkinsu.. 

Zuwa ga masu neman shiriya da gaskiya. . 

Ina kiran ku gaba cfaya ku yi tunani, ku sake nazari.. ku kar6a kiran Allah na cikin 
halittarku kamar yadda Allah ya ce: “Fidirar Allah ce da ya kagi halittar mutane a kan ta. 
Babu canji ga halittar Allah. Wannan shi ne addlnl mikakke, amma kuma da yawan 
mutane ba su sanl ba Suratur Rum: 30. 

Ku sani fa Allah ya cfarajanta mu da hankali. Da shi ne ya fifita mu a kan sauran halittu. 
Saboda haka, dacewa ya yi mu darajta wannan ni’ima mu yi amfani da ita. Mu duba 
yadda Allah yake cewa: “Shin ba su yin tunani?” Suratul An’ am: 50 “Shin ba su 
hankalta?” Suratul Bakara: 44 “Shin ba sulura?” Suratul Kasas: 72. To, mu yi tunani, mu 


32 



hankalta, mu zama masu lura. Shiriya a hannun Allah take, amma fa wanda duk ya neme 
ta Allah zai nuna ma sa ita. 

Mu kauce ma son zuciya, muna daina mika ragamarmu ga masu bin son zuciya. Allah 
mabuwayi yana cewa: “Idan ba su kar6a ma ka ba, to, ka sani suna bin ne kawai son 
zukatansu. Wa ya kai 6atan wanda ya bi son zuciyarsa ba da wata shiriya daga Allah ba? 
Hakika, Allah ba ya shiryar da mutane azzalumai Suratul Kasas: 50. 

Mu tuna cewa, son da muke yi ma Ahlulbaiti so ne da ya samo asali ga dangantakar su da 
manzon Allah Sallallahu Alaihi Wa ’ alibi Wasallam. Haka su ma sahabbai daga 
dangantakarsu ta cfalibta da taimakon manzon Allah ne suke samun matsayinsu da 
darajarsu. To, don me za mu yi wariya a tsakanin su alhalin duk silarmu da su ita ce 
manzon Allah Sallallahu Alaihi Wa ’alibi Wasallam?. 

Wannan shi ya sa ni kam ban yi wata- wata ba da Allah ya nuna ma ni gaskiya na 
rungume ta. Kuma bisa haka ne nake mika wannan sako wanda na ba shi suna: Nurun 
Ala Nut: "Ban Saki Ahlulbaiti Ba, Na Kama Sahabbai". 

Godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai. Tsira da aminci su dada tabbata ga 
annabinmu Muhammad da iyalansa da sahabbansa baki daya har zuwa rana ta karshe. 

Alhamdu lillah. 


33 



